Rhif 16 Mae'r Gair o 
Dduw 


Galwodd Duw 
ar Moses 


Pan welodd yr ARGLWYDD ei fod 
wedi mynd draw i edrych, dyma 
Duw yn galw arno 
o'r tu mewn i'r llwyn, 
"Moses! Moses!" A dywedodd 
Moses, "Dyma fi." 

Ecsodus 3:4 


Un diwrnod, pan welodd Moses Eifftiwr yn curo 
Israeliad, aeth yn ddig, ochrodd â'i bobl a 
lladdodd yr Eifftiwr. 


Pan glywodd Pharo am hyn, roedd Moses yn ei 
ofni a ffodd o Balas yr Aifft a mynd i fyw | 
anialwch Midian. 


Bu Moses yn byw fel bugail am 40 mlynedd ac yn 
y diwedd daeth yn 80 oed. 


> 


eg. 
Rpt U ‘ a. z u i vch UT Mi = a “inf JM 
ae uab = “eae 


Un diwrnod, galwodd Duw arno o fewn y llwyn 
llosgi a dweud wrtho. “Dw i'n dy anfon di at 
Pharo i achub fy mhobl yr Israeliaid allan o'r 


Daeth Moses yn ôl i'r Aifft i achub ei bobl yr Israeliaid 
oedd yn dal y wialen roddodd Duw iddo. 


ol vn am, Wi Ea O WS 
>Gwers Heddiw, = om om me 


Galwodd Duw Moses fel arweinydd yr 
Israeliaid pan oedd yn 80 oed. 


Mae cynllun Duw yn wahanol i'n 
cynllun ni, ond mae ei gynllun bob 
amser yn berffaith. 


Mae'n rhaid i ni gredu bod cynllun Duw 
yn berffaith ac mae'n rhaid i ni 
ddibynnu arno. 


Duw yn? 


Dduw.. 


Mae Duw yn ein harwain gyda'i 
gynlluniau perffaith. Nid oes 
unrhyw gamgymeriadau yng 
nghynlluniau Duw. 


a mg Cwis Heddiw <5 S 


Pan glywodd Moses lais Duw, beth a 
welodd? 


@ grawnwin hardd 
2 cwmwl a tharanau 
G llwyn llosgi 


a) môr wedi'i rannu 


Pan welodd yr ARGLWYDD ei fod 
wedi mynd draw i edrych, dyma 
Duw yn galw arno 
o'r tu mewn i'r llwyn, 
"Moses! Moses!" A dywedodd 
Moses, "Dyma fi." 

Ecsodus 3:4 


Nac ydw. 17 Mae'r 
Gair o Dduw 


Deg o 
Drychinebau 


a 
ew 


ont & ; : S$ BE 6 
“HI Gair Heddiw -AH 


A bydd yr Eifftiaid yn gwybod mal 
myfi yw'r ARGLWYDD pan estynnaf 
fy llaw yn erbyn yr Aifft a dod â'r 
Israeliaid allan ohoni. 


Ecsodus 7:5 


T 


D 
q 


N 


i 


ray 


is 


a” 
= E] 


Dywedodd Moses wrth y brenin Eifftaidd, Pharo, 
orchymyn Duw. “Dyma mae'r ARGLWYDD yn ei 
ddweud: Gad i'm pobl fynd, iddyn nhw fy 
“ddoli ” 


"Dim ffordd! Pwy yw Duw? Dw i'n dduw.” 
Gwrthododd Pharo yn gryf iawn. 


Gweddiodd Moses ar Dduw. “Arglwydd, rhowch 
wybod i mi beth fyddwch chi'n ei wneud o hyn 


Gollyngodd Duw ddeg trychineb ar holl wlad yr 
Aifft. Mae pobl yr Aifft a Pharo wedi dod i wybod 
pwy yw Duw go iawn. 


“Moses, dos allan o'r Aifft gyda'th holl Israeliaid 
ar hyn o bryd.” Doedd gan Pharo ddim dewis ond 


ue & 


Jeng Secwers Heddiwgg 


Roedd Pharo yn meddwl mai ef 
oedd y cryfaf o ran anwybyddu 
Duw. 

Felly, roedd yn rhaid iddo fod o 
dan drychinebau mawr. 


Mae'n rhaid i ni gyfaddef mai Duw 
yw'r Hollalluog nid ni. 


Dduw.. 


Mae Duw yn wahanol ffurf eilunod 
neu dduwiau ffug eraill. 


Mae Duw yn fyw ac yn gweithio 
gyda'i allu nerthol. 


San i Re Cwis Heddiwes EEO 


Faint o drychinebau wnaeth Duw eu 
siomi dros yr Aifft? 


© pump 

@ saith 

@ deuddeg 
@ deg 


ont & ; : S$ BE 6 
“HI Gair Heddiw -AH 


A bydd yr Eifftiaid yn gwybod mal 
myfi yw'r ARGLWYDD pan estynnaf 
fy llaw yn erbyn yr Aifft a dod â'r 
Israeliaid allan ohoni. 


Ecsodus 7:5 


RHIF. 18 Gair Duw 
Colofn o 
Gwmwl 

a Piler o Dân 


mmg Gair Heddiw @& 


Yn ystod y dydd aeth yr 
ARGLWYDD o'u blaenau mewn 
colofn o gwmwl i'w harwain ar eu 
ffordd a'r nos mewn colofn o dân 
i'w goleuo, er mwyn iddynt allu 


teithio ddydd neu nos. — Ekodus 13:21 


Bu'r Israeliaid yn byw yn yr Aifft am 430 o 
flynyddoedd. Gadawsant yr Aifft am fyned yn ol i 
wlad yr addewid-Canaan-yn mhen y 430 
mlvnedd. 


“Sut allwn ni gael y ffordd iawn?”, “Beth os ydyn 
ni'n cwrdd â phobl ddrwg ar y ffordd?” Roedden 


nhw'n neeni llawer 


Bryd hynny, dangosodd Duw dystiolaeth iddyn 
nhw ei fod yn eu harwain. Roedd yn golofn o 


Yn y nos, daeth yn biler tân. Fel hyn, roedd Duw 
yn eu harwain nos a dydd. 


a 
eo 


/ | 
m | ; 
| = - = 


| | 
| ca a) 


“Nid oes arnom ofn, oherwydd y mae Duw gyda ni!” 
Roedd pobl Israel yn diolch i Dduw am eu harwain gyda'r 
golofn cwmwl a'r golofn dân. 


mmm s eHeddiw gwers&g, 


Pan groesodd llawer o bobl Israel 
dros anialwch peryglus, 
dangosodd Duw dystiolaeth iddyn 
nhw ei fod yn eu harwain a'u 
hamddiffyn gyda'r piler o gwmwl 
a'r golofn dân. 


Nawr, mae Duw gyda mi ac yn fy 


O dll BE Wu lll 


Dduw.. 


Mae Duw gyda ni bob amser. 
Ac mae'n ein hamddiffyn nos a 
dydd. 


a tay we Cwis Heddiw < 


Pan adawodd yr Israeliaid o'r Aifft, 
beth arweiniodd Duw hwy? 


®© y golofn cwmwl a'r piler o dân 
2 aderyn a physgod 
@ haul a lleuad 


@ ci a chath 


mmg Gair Heddiw @& 


Yn ystod y dydd aeth yr 
ARGLWYDD o'u blaenau mewn 
colofn o gwmwl i'w harwain ar eu 
ffordd a'r nos mewn colofn o dân 
i'w goleuo, er mwyn iddynt allu 


teithio ddydd neu nos. — Ekodus 13:21 


Rhif 19 Gair Duw 


- wg WA | ier 
Israeliaid yn = Ca lan 
mynd trwy'r | ; 


=> Gair Heddiw ga 


as 


Yna estynnodd Moses ei law dros y 
môr, a thrwy'r noson honno 
gyrrodd yr ARGLWYDD y môr yn ôl 
a gwynt cryf o'r dwyrain a'i droi'n 
dir sych. Rhannwyd y dyfroedd, 


Ecsodus 14: 21 


Cyfarfu Moses a'r Israeliaid â'r Môr Coch ar y 
ffordd i Ganaan. 


w dal eto. 


2 
L 
Oo 
O 
C 
ub 
= 
>> 
- 
2 
J 
a 
L 
a 
> 
5 
5 
= 
2 
p= 
LL] 


Yna, digwyddodd rhywbeth rhyfeddol! Fe wnaeth 
Duw adael i'r Môr Coch rannu a'r Israeliaid 
gerdded ar ei draws ar dir sych. 


Aeth milwyr yr Aifft ar eu trywydd, ond aeth y 
môr yn ôl eto, roedd holl filwyr yr Aifft dan ddŵr 
i'r môr. Ni oroesodd yr un ohonynt. 


Diolchwn i Dduw am ein hachub! Canodd holl 
Israel ganeuon llawen gyda phleser mawr. 


«mmm EOFN 
mg Gwers Heddiw <%= mmm 


Achubodd Duw yr Israeliaid o'u 
sefyllfa enbyd. 


Roeddwn i hefyd yn y sefyllfa | 
farw oherwydd pechod, ond 
anfonodd Duw lesu i achub fi! 
Duw a'm gwaredodd rhag angau 
tragwyddol! 


O lil ee Tl 


? % & 
Duw yn: SE 


Dduw. 


Duw yw ein gwaredwr sy'n achub 
ei bobl â ffordd wych. 


out & : : * GE © if 
“FF Cwis Heddiw ANA 


Sut aeth yr Israeliaid ar draws y 
Môr Coch? 


2 Anfonodd Duw long fawr atyn nhw. 


2 Gadawodd Duw iddyn nhw gerdded ar 
ddŵr y môr. 

®© Rhannodd Duw y Môr Coch a gadael iddyn 
nhw gerdded ymlaen 


tiisMGjadael iddyn nhw hedfan dros y môr. 


=> Gair Heddiw ga 


as 


Yna estynnodd Moses ei law dros y 
môr, a thrwy'r noson honno 
gyrrodd yr ARGLWYDD y môr yn ôl 
a gwynt cryf o'r dwyrain a'i droi'n 
dir sych. Rhannwyd y dyfroedd, 


Ecsodus 14: 21 


Rhif 20 Gair Duw 


Duw Sy'n 
Gollwng Cig 


KTAS MA tL AS 


a Gair Heddiw ut 


"Clywais rwgnach yr Israeliaid. 
Dywedwch wrthynt, 'Yn y cyfnos 
byddwch yn bwyta cig, ac yn y 
bore cewch eich llenwi â bara. Yna 
byddwch yn gwybod mai myfi yw'r 


ARGLWYDD eich Duw." " 
Ecsodus 16:12 


Doedd gan yr Israeliaid ddim bwyd yn yr 
anialwch. Yna dyma nhw'n grwgnach yn erbyn 


Yna y dywedodd yr Arglwydd wrth Moses. 
“Byddaf yn gollwng bwyd o'r nefoedd i chi.” 


Yn y bore, ymddangosodd naddion tenau fel 
rhew ar lawr yr anialwch. 


Gyda'r hwyr daeth soflieir drostynt a syrthio i 
lawr a gorchuddio'r gwersyll. Fe wnaethon nhw 


eu casglu, eu coginio bd u lati dee Wnaethon nhw 
ml AJ iman [hha Init cA YV PANGAN IA NEW mao harala 


è ri: -i Li 


“Diolch, Dduw!” Roedd Moses a'r Israeliaid wedi 
rhyfeddu at allu hollalluog Duw. 


«Ew < EEO 
“EPH. Gwers Heddiw@ is: 


Darparodd Duw fwyd dyddiol i'w 
bobl â ffordd anhygoel a'i allu 
hollalluog hyd yn oed yn yr 
anialwch lle na allent ddod o hyd | 
ddim. 


Credwn y bydd Duw yn darparu 
ein hangenrheidiau â'i ffordd wych 
yn ffyddlon. 
LT AK TT TTS 


Dduw.. 


Mae'n Dduw rhyfeddol sy'n 
gwybod ein hangenrheidiau 
ymlaen llaw ac yn darparu Ei 
ffordd anhygoel iddynt. 


gwm Cwis Heddiw 
Beth a ddarparodd Duw ar gyfer Ei 
bobl newynog? 
@ Manna a sofliar 
@ Bara a Llaeth 
@ Cig a Dŵr 
@ Reis a Chawl 


"Clywais rwgnach yr Israeliaid. 
Dywedwch wrthynt, 'Yn y cyfnos 
byddwch yn bwyta cig, ac yn y 
bore cewch eich llenwi â bara. Yna 
byddwch yn gwybod mai myfi yw'r 


ARGLWYDD eich Duw." " 
Ecsodus 16:12 


y ye ê T 
a Eh wi AF. Ñ z 
kal y | y N - > Wan 
x AJ AN | SSW i 


Nac ydw. 21 Gair 


o Y Deg 
Gorchymyn 


er +H Gair Heddiw AA 


Bu Moses yno gyda'r ARGLWYDD 
am ddeugain diwrnod a deugain 
nos heb fwyta 

bara neu ddŵr yfed. Ac efe a 
ysgrifennodd ar y llechau eiriau'r 
cyfamod, sef y Deg Gorchymyn. 5 


Cyrhaeddodd yr Israeliaid Fynydd Horeb 
(Mynydd Sinai). Yr oedd gogoniant yr Arglwydd 
Dduw yn llawn ar y Mont Sinai (Mount Horeb). 


Dywedodd Duw wrth Moses, "Tyrd i fyny ataf i'r 
mynydd." Aeth Moses i fyny ar fynydd Duw. 


Cyfarfu'r Arglwydd Dduw ar fynydd Horeb. 


Rhoddodd Duw y tabledi carreg i Moses. 
Ysgrifennodd Duw y cyfreithiau a'r gorchmynion 
arno i'r Israeliaid eu cadw - y Deg Gorchymyn. 


“Diolch i ti, Arglwydd, am roi'r cyfreithiau inni.” 
Meddyliodd Moses, “Byddaf yn cyflwyno ac yn 
dysgu'r Deg Gorchymyn gwerthfawr hwn.” 


EM ., Reon 
“BH. Gwers Heddiw TT 


Y Deg Gorchymyn yw'r rheolau 
gwerthfawr y mae Duw wedi'u rhoi ar 
gyfer ein bywyd. 


Pan fyddwn ni'n ufuddhau i ddeddfau 
Duw, bydd Duw yn falch o'n bywyd. 


Dduw 


Mae Duw wedi rhoi'r cyfreithiau a'r 
Deg Gorchymyn i ni. 


Bydded Duw yn ei hysbysu ei hun i 
ni trwy y deddfau a'r 
gorchymynion hyn. 


Se tay Cwis Heddiw < 
Ble ysgrifennodd Duw y Deg 
Gorchymyn? 

2 Tabled pren 
© Mwd tabled 
G Papur 

a) Tabled carreg 


er +H Gair Heddiw AA 


Bu Moses yno gyda'r ARGLWYDD 
am ddeugain diwrnod a deugain 
nos heb fwyta 

bara neu ddŵr yfed. Ac efe a 
ysgrifennodd ar y llechau eiriau'r 
cyfamod, sef y Deg Gorchymyn. 5 


MAN EA fol EHE; 


Rhif 22 Gair Duw 


Y Llo Aur 


rm A Gair Heddiw < 


Cymerodd yr hyn y maent yn ei roi 
iddo a'i wneud yn gast eilun yn y 
siâp 

o lo, gan ei lunio â theclyn. Yna 
dywedasant, "Dyma dy dduwiau, 
O Israel, a ddaeth â thi i fyny o'r 
Aifft." Ecsodus 32:4 


Pan na ddaeth Moses i lawr o'r Mynydd cyhyd, 
roedden nhw'n teimlo'n anesmwyth. “Rydyn ni 
angen ein duw i'n harwain ni yn lle Moses.” 


Felly, dyma nhw'n gwneud llo aur a'i addoli fel 
eu duw i'w arwain. 


Roedd Moses oedd yn dod | lawr gyda'r Deg 
Gorchymyn wedi gwylltio cymaint. 


Yr oedd Duw yn ddig yn eu herbyn yn 
gynddeiriog. “Bydda i'n eu dinistrio nhw. Yna 


Ond, gweddïodd Moses ar Dduw i faddau iddyn nhw o 
ddifrif. Clywodd Duw weddi Moses a maddau iddynt. 


kee ' BES © if 
mmm Heddiw GWers <m mm 


Yr hyn y mae Duw yn ei gasâu 
fwyaf yw addoli duwiau eraill yn ei 
le. 


Paid a gwneud i ti dy hun unrhyw 
eilun ar unrhyw gost. 
Waeth beth fydd yn digwydd, 
peidiwch ag ymgrymu iddynt a'u 
haddoli. 


Dduw... 


Mae Duw yn casau eilun yn addoli 
fwyaf yn lle Ef. 


mwyn se Cwis Heddiw amam 


Pa eilun a wnaeth yr Israeliaid am 
gyflawni pechodau? 


@ Aur Eryr 
@ Llo Aur 
G Llo Arian 


@ Arian Eryr 


rm A Gair Heddiw < 


Cymerodd yr hyn y maent yn ei roi 
iddo a'i wneud yn gast eilun yn y 
siâp 

o lo, gan ei lunio â theclyn. Yna 
dywedasant, "Dyma dy dduwiau, 
O Israel, a ddaeth â thi i fyny o'r 
Aifft." Ecsodus 32:4 


Rhif 23 Gair Duw 


Ty Dduw 
(Tabernacl) 


yn yr 
Anialwch 


ae 


HANG, "H 
Tal > Gair Heddiw < = ED] EM ES 


Ar y dydd y gosodwyd y tabernacl, 
Pabell y Dystiolaeth, y cwmwl a'i 
gorchuddiodd. O hwyr i fore roedd 
y cwmwl uwchben y tabernacl yn 
edrych fel tân. 


Rhifau 9:15 


Dywedodd Duw wrth Moses am wneud y 
Tabernacl - Tŷ Dduw. 


Dywedodd Duw bopeth am y Tabernacl - ei siâp 
a'r holl bethau y dylid eu paratoi ar ei gyfer 


A rhoddodd Duw wybod iddynt sut i ddefnyddio 
pob erthygl wrth addoli Duw yn y Tabernacl. 


Gwnaeth Moses a'r Israeliaid y Tabernacl - Tŷ 
Dduw - yn ôl cyfarwyddyd Duw. 


|| 
: a = a; = = = 
ire: Ena a = == ka i = 
a es an = ie = a = ng 
ar ra i- j: = 4 - gg. = — Mo 
elen an cc emir i att = 
= = r cy 
- = - - a ail — a 
5 = — y ar N 
a — > E— 
| P] ý ee E z 
pd — a : — 
- w” 1 = —— bc a 
| = ee || If 
an |M 
ay | J 
| | E = 
UN a | 
Wi || H | 
ti | F 
T, aia : 
Te | = 
= | a d | 
ii im lin | “— 
I =, > ‘i 
iW sg 
i Fl a 
Fd hM 
he, a 
ced i“ 
“at —_ 
r aa 
|| T ee 
a h i 
E pin i 
1 1 


Ar y dydd y cododd y tabernacl, gorchuddiodd y 
cwmwl a ddangosodd ogoniant Duw ef. Roedd y 


tabernacl yn arwydd bod Duw gyda'r Israeliaid. 


A IL. WEL I © 
mag eGwers Heddiw, < m H 
Gadawodd Duw i'r Israeliaid 
wneud y tabernacl yn dŷ Dduw, a 


gwneud iddyn nhw fyw gyda'r 
tabernacl yn ganolfan iddyn nhw. 


Dylem fyw gyda Duw fel 


canolbwynt ein meddwl a'n 
bywyd. 


Dduw.. 


Mae Duw yn byw gyda ni, yn 
cerdded gyda ni, yn ein harwain, 
ac yn siarad â ni. 


mae Cwis Heddiw 


Beth wnaeth Duw adael i'r 
Israeliaid ei wneud? 


@ Llo Aur 

2 Deg Gorchymyn 

@ Palas 

@ Y Tabernacl - Ty Dduw 


HANG, "H 
Tal > Gair Heddiw < = ED] EM ES 


Ar y dydd y gosodwyd y tabernacl, 
Pabell y Dystiolaeth, y cwmwl a'i 
gorchuddiodd. O hwyr i fore roedd 
y cwmwl uwchben y tabernacl yn 
edrych fel tân. 


Rhifau 9:15 


Rhif 24 Mae'r gair o 
Dduw 


Cwympodd N Ni 
Jericho (ig 


Y seithfed tro, pan ganodd yr 
offeiriaid chwythiad yr utgorn, 
gorchmynnodd Josua i'r bobl, 


“Gweiddi; oherwydd yr ARGLWYDD 
sydd wedi rhoi'r ddinas i chwi! 


Josua 6:16 


I aw i: awm 
| er Ss - 
i lll | 
WYF 
Vine dt re S ag — OO 
u mynd i wlad yr 


7 
Fi 
———— 


Roedd yr Israeliaid eisia 
addewid. Ond rhwystrodd Jericho, a oedd yn 


F 


i 


A 


| WAD. | 


Dywedodd Duw wrth Josua, a oedd yn arweinydd 
arnyn nhw, sut i ddinistrio Jericho. 


Bu'r Israeliaid yn gorymdeithio o amgylch mur 
Jericho am saith diwrnod yn ôl cyfarwyddyd Duw. 


| : ia 
| 
K 


pse ANNA 
panatta” \ 


LII 


Tra buont yn gorymdeithio o amgylch y mur am 


chwe diwrnod, bob dydd am un tro, ni symudodd 


Ar y seithfed dydd, dyma nhw'n gorymdeithio o'i 
gwmpas am saith gwaith. Ar y seithfed tro o 
gwmpas, maent yn rhoi bloedd uchel, 


SeGwers Heddiwgig 


Ni allai'r Israeliaid ddinistrio Jericho 
trwy eu nerth eu hunain. Ond 
dinistriodd Duw Jericho trwy ei allu ei 
hun drostynt. 


Mae'r Israeliaid wedi ennill y 
fuddugoliaeth trwy ufudd-dod i Dduw. 
Gadewch i ni fyw ein bywyd mewn 
ufudd-dod i Dduw. 


Dduw.. 


Mae Duw yn rhoi buddugoliaeth 
i'w bobl trwy Ei Grym mawr. 


Ef yw Duw Buddugoliaeth! 


a mg Cwis Heddiw 44 


Beth a orchmynnodd Duw i Josua 
ddinistrio Jericho? 


2 Taflwch gerrig at Jericho am saith diwrnod. 
2 Gweddïwch am saith diwrnod dros Jericho. 
G Canwch fawl am saith diwrnod i Jericho. 


@ Mawrth wal Jericho am saith diwrnod ac yn 
y dydd diweddaf rho floedd uchel. 


Y seithfed tro, pan ganodd yr 
offeiriaid chwythiad yr utgorn, 
gorchmynnodd Josua i'r bobl, 


“Gweiddi; oherwydd yr ARGLWYDD 
sydd wedi rhoi'r ddinas i chwi! 


Josua 6:16 


Rhif 25 Gair Duw 


Gideon a'i 
300 o 
daynion 


Bah Hes 


~ 


Pan ymddangosodd angel yr 
ARGLWYDD i Gideon, dywedodd, 
"Y mae'r ARGLWYDD gyda thi, 
rhyfelwr nerthol." 


Beirniaid 6:12 


— 


Ymddangosodd angel yr Arglwydd i Gideon a dweud, 
“Y mae Duw gyda thi, rhyfelwr nerthol.” Rhoddodd 
Duw sicrwydd iddo trwy wlith a chnu. 


Pan oedd yn hyderus fod Duw wedi ei alw, fe 
dorrodd | lawr Baal a'i allor yr oedd yr Israeliaid 
yn ei haddoli. 


Dywedodd Duw wrth Gideon am ddewis 
rhyfelwyr i drechu Midianiaid. Yn ôl cyfarwyddyd 
Duw, dim ond 300 o ddynion a ddewiswyd. 


Rhoddodd my - Gin Wyth. | perry 
arnyn nhw. Gadawodd Duw iddyn nhw gael 
trwmpedau a jariau gwag gyda fflachlampau y tu 


CHE FN Bie. 


|| 
" «Y» fh 
My ug SIP ee Wija <> 
Fy. god ets Soa in 


Yn y nos, cyflawnodd Gideon a'i 300 o ddynion y 
cynllun a roddodd Duw iddynt. Enillon nhw y 
rhyfel yn erbyn Midianiaid. 


ont & . © Ee © 
mm PGwers Heddiw<5g, = om ay ap 


Enillodd Gideon a'i 300 o ddynion 
y rhyfel yn erbyn Midianiaid 
niferus dim ond trwy ufuddhau i 
drefn Duw. 


Y gyfrinach i ennill yn fy mywyd 
yw ufuddhau i Dduw. 


Dduw.. 


Ef yw'r Duw Hollalluog a all drechu 


nifer o luoedd y gelyn gyda dim 
ond 300 o ddynion. 


< WE . Wr BEO 
sae Cwis Heddiw < Mae 


Pa un na ddefnyddiwyd i Gideon a'i 
300 o wyr drechu eu gelyn? 


® jariau 
@ cleddyfau 
@ fflachlampau 


a2 trwmpedau 


~ 


Pan ymddangosodd angel yr 
ARGLWYDD i Gideon, dywedodd, 
"Y mae'r ARGLWYDD gyda thi, 
rhyfelwr nerthol." 


Beirniaid 6:12 


Rhif 26 Gair Duw 


Samson, 
Rhyfelwr Cryf. 


Rhoddodd y wraig enedigaeth i 
fachgen a'i enwi Samson. Tyfodd a 
bendithiodd yr ARGLWYDD ef, 


Beirniaid 13:24 


Roedd arweinydd o'r enw Samson ymhlith arweinwyr 
yr Israeliaid. Yr oedd yn ddyn i'w osod ar wahan i 


| Em. ee ES PY b aa U.G an aa N.T 


Roedd Samson yn rhyfelwr cryf iawn. Oherwydd Samson, 
ni allai Philistiaid a'r gwledydd eraill oedd yn eu 
gorthrymu nhw ormesu'r Israeliaid mwyach. 


= | 


O'i wallt y daeth ei nerth. Ond, roedd ei wallt wedi cael ei 


eillio trwy gael ei dwyllo. Felly, collodd ei allu. 


Atafaelwyd Samson a chwarddodd y gelyn amdano. 
Roedd yn difaru cael ei dwyllo oherwydd 


lA _— ~ Gi UE Jau Aun M 


Gweddiodd Samson ar Dduw i'w gryfhau eto o'r 
diwedd. Atebodd Duw ei weddi a rhoi pŵer iddo o'r 


aif Se aai . i | 


KE oe A EB © i 


Roedd Samson yn ddyn a gafodd ras a 
galwad arbennig gan Dduw. 
Ond, oherwydd ei haerllugrwydd, 
collodd bob un ohonynt. 


Rydyn ni hefyd yn blant annwyl Duw 
sydd wedi derbyn gras a chenhadaeth 
Duw. 


Felly, mae'n rhaid i ni ostyngedig cyn 


— LI — 
G cc 


Dduw.. 


Mae Duw yn gwrando ar ac yn 
ateb ein gweddiau difrifol a gwir 


Se ey we Cwis Heddiw 
O ble daeth nerth Samson? 


2? gwallt 
2 braich 
@ coes 


@ llygad 


Rhoddodd y wraig enedigaeth i 
fachgen a'i enwi Samson. Tyfodd a 
bendithiodd yr ARGLWYDD ef, 


Beirniaid 13:24 


KA TA KANANG 
n ê wl 7 ES lul a § eA 2r b 


Rhif 27 Gair Duw 


Ruth, Gwraig o 
Gymeriad Nobl 


wo oe ee ; : BES @ 
er Gair Heddiw aaa 


Bydd dy bobl yn bobl i mi a'th 
Dduw yn Dduw i mi. 


Ruth 1:16 


Yn wraig Iddewig, roedd gan Naomi ddau fab a 
briododd genhedloedd. Ond, bu farw ei dau fab. 
Felly, gadawyd hi gyda'i dwy ferch-yng- 


Penderfynodd Naomi droi yn ôl at ei chartref yn 
Jwda. Dywedodd wrth ei dwy ferch-yng- 
nghyfraith am ddychwelyd adref. Ond, ni aeth ei 
hail ferch-yng-nghyfraith yn ôl i'w thref enedigol, 
ond dilynodd ei mam-yng-nghyfraith i fyw i Jwda. 


Roedd yn rhaid i Ruth godi'r grawn a oedd dros 
ben i fyw gyda Naomi, oherwydd nid oedd 
ganddi ŵr i reoli cartref. 


Digwyddodd i godi'r grawn oedd dros ben mewn 
cae yn perthyn i Boas. Roedd Boas yn meddwl ei 
bod hi'n ddynes fonheddig ac fe briododd â Ruth. 


Derbyniodd Boas Ruth a Naomi yn deulu a byw bywyd 
hapus. Yn y dyfodol, daeth y Brenin Dafydd a lesu o 
linach Boas a Ruth. 


oe BES © ia 
Se ey Gwers Heddiwé Emas 


Cenhedl oedd Ruth. Roedd hi'n 
ddynes dda a didwyll a 
gwasanaethodd ei mam-yng- 
nghyfraith yn dda. 

Felly, cafodd hi ei bendithio. 


Mae'n rhaid i ni hefyd helpu ein 
cymdogion 
ac addoli Duw 


Dduw.. 


Nid yw Duw yn edrych ar yr olwg 
allanol ond yn edrych ar y galon. 


v“ | 
ot Cwis Heddiw 
Pam dychwelodd Naomi adref o 
Moab i Jwda? 
@ oherwydd iddi fynd yn sâl .. 
@ oherwydd bu farw ei gŵr. 


G oherwydd bod ei dau fab wedi marw. 


® oherwydd ei bod eisiau cwrdd â'i theulu.. 


wo oe ee ; : BES @ 
er Gair Heddiw aaa 


Bydd dy bobl yn bobl i mi a'th 
Dduw yn Dduw i mi. 


Ruth 1:16 


Rhif 28 Gair Duw 


Gweddi 
Hannah 


er <r Gair Heddiw Gane 


Parhaodd y bachgen Samuel i dyfu 
o ran maint ac o blaid yr 
ARGLWYDD a dynion. 


1 Samuel 2:26 


Nid oedd gan Hannah fab. Felly, roedd hi mor 
drist nes iddi weddïo ar Dduw. “O, Dduw Dad, os 
rhoddwch fab | mi, ïe'i I rhoddaf ef drosoch holl 


Cofiodd Duw ei gweddi a rhoi mab o'r enw 
Samuel i Hanna. 


A 


ax. ey 


Rhoddodd Hanna ei mab i addoli Duw yn y deml 
wrth iddi weddïo o'r blaen. 


Roedd Samuel yn byw yn y deml yn addoli Duw. 
Derbyniodd lawer o ras gan ddynion a Duw. 


«mmm 
mm Gwers Heddiwgig 


Gwrandawodd Duw ar weddi gyfan 
Hanna, cofiodd hi a'i hateb yn llawn. 


Mae Duw yn gwrando ar ein holl 
weddi. 


Felly, rhaid inni weddio 
o ddifrif ac yn onest. 


Dduw.. 


Gwrandawodd Duw ar ein gweddi 
ac atebodd yn ffyddlon. 


a Ei a Heddiw Cwis a a -i 


“ 
a'r 
Pam roedd Hanna mor drist? 


@ oherwydd stomachache 
2 oherwydd dim arian 
© oherwydd dim mab 
a2 oherwydd roedd hi'n hyll 


er <r Gair Heddiw Gane 


Parhaodd y bachgen Samuel i dyfu 
o ran maint ac o blaid yr 
ARGLWYDD a dynion. 


1 Samuel 2:26 


Nac ydw. 29 Gair Duw 


Brenin Saul, 
Brenin 
Cyntaf Israel 


>> 
Bak Heh 
eee 


_— 


è 
4 2 


a EL : ; > BE © 


A 
a 


Atebodd yr ARGLWYDD, 
"Gwrandewch arnynt a rho frenin 
iddynt." Yna Samuel a ddywedodd 
wrth wŷr Israel, Pob un yn myned 
yn ôl i'w dref. 


1 Samuel 8:22 


“Rydyn ni angen brenin!” Gofynnodd pobl Israel 
am gael rhoi brenin iddyn nhw i Samuel. 


“Bydda i'n rhoi brenin iddyn nhw fel roedden 
nhw'n gofyn.” Atebodd Duw wrth Samuel. 


Anfonodd Duw Saul at Samuel. Gadawodd Duw i 
Samuel dywallt olew ar ei ben i fod yn frenin ar 


“Dyma ein harweinydd, Saul.” Rhoddodd Samuel 
wybod i'r Israeliaid fod Duw wedi penodi Saul yn 


Ar y dechrau, arweiniodd Saul yr Israeliaid yn dda gan 
ufuddhau i ewyllys Duw yn ffyddlon. Fodd bynnag, daeth 
yn frenin drwg a fradychodd ewyllys Duw oherwydd ei 


- — ro + Gwers Heddiw a ry 


Ar y dechrau roedd Saul yn 

ostyngedig. 

Fodd bynnag, ar ôl iddo ddod yn 

frenin, 
nid oedd yn ufuddhau i ewyllys 
Duw mwyach. 
Daeth yn drahaus ac yn 

drachwant. 


Dduw.. 


Mae Duw yn caru'r gostyngedig, 
ond yn gwrthod y balch. 


- — — Re Cwis Heddiw Z; 


Beth ofynnodd yr Israeliaid | 
Samuel? 


2 bwyd 
@ brenin 
G Gair Duw 


@ tŷ 


a EL : ; > BE © 


A 
a 


Atebodd yr ARGLWYDD, 
"Gwrandewch arnynt a rho frenin 
iddynt." Yna Samuel a ddywedodd 
wrth wŷr Israel, Pob un yn myned 
yn ôl i'w dref. 


1 Samuel 8:22 


wW Li 
Y F^ i 


Nac ydw. 30 Gair Duw 


Bachgen 
Ifanc, David 
Who a 


<tr Gair Heddiw AA 


6 
Ei 


Dywedodd Dafydd wrth y 
Philistiad, «Yr wyt yn dod i'm 
herbyn â chleddyf a gwaywffon a 
gwaywffon, ond yr wyf fi'n dod i'th 
erbyn yn enw yr ARGLWYDD 
hollowerus, Duw byddinoedd 
Israel, yr hwn yr wyt wedbeLBerion 


ap y> 


Roedd milwr mawr o'r enw Goliath yng ngwersyll y 
Philistiaid. Roedd yn sarhau enw Duw gyda dechrau 


 sa<s Wl acc: val >l 


Ni feiddiai neb ymladd yn ei erbyn oherwydd ei 
ddychryn. 
Yr adeg honno, fachgen ifanc, dywedodd Dafydd wrth y 


'Gallaf ei drechu os bydd Duw gyda mi.' 
Daeth Dafydd at Goliath â phum maen llyfn. 


Dywedodd Dafydd wrth Goliath a ddaeth yn ei erbyn â 


chleddyf a gwaywffon. “Dw i'n ymladd yn dy erbyn di 
un arwr ADGCIWNDD INA Ina I”? 


Taflodd Dafydd garreg a tharo Goliath ar ei dalcen. 
Cafodd Dafydd fuddugoliaeth dros y frwydr hon gyda 


Roedd ofn ar filwyr Israel o'r cawr 
Goliath. Roedden nhw'n ei ofni. 
Fodd bynnag, ymladdodd Dafydd, a 
gredai yn amddiffyniad Duw, yn ddewr 
yn ei erbyn a'i drechu. 

Dylem gredu bod Duw bob amser yn 
ein hamddiffyn. Gallwn fod yn ddewr 
trwy gred y bydd Duw yn ein 
hamddiffyn mewn unrhyw amgylchiad. 
Gall dewrder o gred yn Nuw orchfygu 


. 
a 


“eGwers Heddiwsfg, 


Dduw.. 


Mae Duw yn rhoi buddugoliaeth i'r 
rhai sy'n ymladd drosto. 


out & 
le CS a 


=Cwis Heddiw IH 


Beth a daflodd Dafydd at Goliath? 


2 cleddyf 
2 gwaywffon 
G carreg 


@ tarian 


<tr Gair Heddiw AA 


6 
Ei 


Dywedodd Dafydd wrth y 
Philistiad, «Yr wyt yn dod i'm 
herbyn â chleddyf a gwaywffon a 
gwaywffon, ond yr wyf fi'n dod i'th 
erbyn yn enw yr ARGLWYDD 
hollowerus, Duw byddinoedd 
Israel, yr hwn yr wyt wedbeLBerion 


